0 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 
50 ND NG 
NDFP 
Hinahangad ng NDFP ang malaya, 
3 A. masagana at maunlad na lipunan. 
Isinusulong ng Liga ng Agham para 
sa Bayan (LAB) ang paggamit ng 
siyentipikong kaalaman sa pagpapaunlad 


ng bayan at pagtugon sa kahilingan at 
interes ng mamamayan. 


Aloysius Baes 


Siyentista ng bayan, para sa bayan 


Isang mahusay na siyentistang Pilipino si Aloysius “Ka Ochie” Baes. Nagtapos siya ng 
kursong Chemistry sa UP Los Barios noong 1969 at kalauna'y nagturo sa UP. Kasama siya sa 
mga estudyante at gurong magiting na lumaban sa diktadurang Marcos. 

Walang pagod niyang isinulong ang pangangalaga sa kalikasan at pagtutol sa dayuhang 
pandarambong. Nagsaliksik siya hinggil sa masamang epekto ng coal-fired power plant sa 
Calaca, Batangas. Nanguna rin siya sa pagtuligsa sa mga baseng militar ng US sa Subic at Clark 
dahil sa pagtatapon ng mga ito ng toxic waste o mga kemikal na peligroso sa tao at kalikasan. 

Noong 2006, pumanaw si Ochie dahil sa paglala ng kanyang sakit sa puso na humantong sa 
mga kumplikasyon sa kanyang bato. Dakila niyang pamana ang paggamit ng kanyang talino 
para isulong at tupdin ang pambansa demokratikong adhikain ng bayan. 


